CATI IN BW DD Io 


| A GYFANSODDWYD ALLAN O 


HEN GOFION FY MAMGU. 


————— 


Yn awr fy mwyn gyfeillion, naws union cydnesewch, 
Mae genyf, os caf genad, ryw ganiad newydd gewch : 
Ar ryw brydnawn mi glywais Huw Davis, o'r Caedu, 
Yn adrodd rhyw hanesion, hen gofion ei Famgu. 


'Roedd hen drigolion Cymru yn hoff o ganu gynt, 

A chanddynt aur ac arian, yn hoywlan ar eu hynt; 
Cyfranent i'r tylodion a'r gwaelion lymion lu, 

Am Workhouse a'r holl drethi nis gwybu fy Mamgu. 


'Roedd Morgan Pugh, o'r Penant, a Rolant Pant-y-wrach 
A Meurig Bryn-yr-odyn, a Ben, o'r Tyddyn Bach, 

Pawb ar ei dir ei hunan, yr amser gynt a fu, 

Yn byw yn nghanol llawnder, fe'i gwelodd fy Mamgu. 


'Roedd Morris Llwyd, o'r Dolydd, a Gryffydd Bryn-y- 
Yn berchen aur ac arian mor hoywlan hyd eu hoes ; [groes 
Cai'r tlawd am Rent rhesymol rhyw dir gerllaw ei dŷ, 

I gadw buwch neu geffyl yn amser fy Mamgu. 


'Do'dd fawr o gwyno am diroedd a llusgo gweflau'n llaes, 
O achos bod y ffermwyr mawr yn cydio maes at faes ; 
'Doedd fawr o dyngwyr meddwon a'u llwon ym mhob llu, 
'Doedd odid un afradlon yng nghofìon fy Mamgu. 


Mae ŵyrion i'r rhai ydoedd berchen tiroedd teg, 
Wrth feddwi a chyfreithio ni ddal yr un o ddeg ; 
Mae llawer yn newynog a charpiog coeliwch chwi, 
Ni fuasai neb yn credu yn amser fy Mamgu. 


7 


/29 2 


CO. 











2 


Mae llawer wedi codi trwy rogry a champiau drwg, 
I brynu tiroedd mawrion, fel meibion Twll-y-mŵg ; 
A meistr Huws, o'r Ynys, a Davies, Llechwedd-ddu, 
Eu teidiau fu'n cardotta, fe'u gwelodd fy Mamgu. 


'Doedd fawr o De a Choffee, ond liyncu cawl a llaeth, 
A maidd, a chaws a 'menyn, a chig a fyddai'n faeth, 
'Doedd neb fel Mary Morgan, a Gownau sidan sy', 

A Bonnets llawn rhybanau ni welodd fy Mamgu. 


Mae llawer un yn credu, mae'r drefn fawr yw hyn, 

Fod rhai a'u boliau'n weigio'n, a'r lleill a'u boliau'n dyn ; 
Ond credwch chwi a fynoch, mi dd'wedaf finau'n hy, 
Mae'r wlad yn waeth o'r hanner nag amser fy Mamgu. 


Mae llawer merch trwy'r gwledydd, mae'n gywilydd gwel'd 
A gŵn a shôl o sidan ac umbrella mawr, [ei gwawr 
Ac Pallai'i chrys yn dyllau a charpiog, coeliwch chwi, 
Nid oedd y ffasiwn bethau yn nyddiau fy Mamgu. 


Pan f'ont yn rhodio ffeiriau yn mysg y bechgyn llon, 
O'r Aaste fydd ar y rheiny am wasgu'n braf eu bron ; 
A'r ferch ai stays cyn dyned, a'i chorph cyn sythed sy, 
Nid oedd y ffasiwn balchder yn amser fy Mamgu. 


Pais wên a Bonnet Beaver, a Gown Merino coch, 
A welir yn y farchnad gan Margaret Dol-y-moch ; 
A Phob rhyw fath o lasiau ar ei chab, os coeliwch chwi, 
Yn boeth y byddai'r ffasiwn dwed'sai fy Mamgu. 


Mae'n rhyfedd gan hen bobl wrth rodio gwlad a thre', 
Wel'd booís a'r holl 'Spardunau gan fechgyn llon y lle, 
Chwips a chrysau cheterlins, a'u gwisg o frethyn du, 
Fe gawsai rhai'n eu rhegu yn nyddiau fy Mamgu. 


'Roedd Mab i Sion y Baili'n myn'd echdoe heibio'r Plas 
Mor falched a hen Zucifer, ar gefn ei geffyl glâs, 


3 


Fe gwympodd wedi meddwi i ddommen y Llwyn-du, 
Fe fuase'n sport ei weled yn amser fy mamgu. 


'Mae llawer un yn feddw i'w wel'd mewn tre' a gwlad, 
Yn ffusto a thori llestri, a gwaeddi'n ddinacâd ; 
A rhai yn curo'i gwragedd yn chwerw, coeliwch chwi, 
'Doedd fawr o ffasiwn ofer yn amser fy Mamgu. 


Mae'n rhyfedd genyf weled fath dwyll yn awr ar dir, 
'Does fawr am dalu eu dyled, mae'n galed d'weyd y gwir, 
Mae bobl am y gwaetha', medd Dina'r Pentre-du, 

Mae'r byd yn waeth o'r hanner nag amser fy Mamgu. 


Mae'r wlad yn llawn o drafferth, mae hyn yn beth o bwys, 
Mae rhai am fyw'n gymhedrol, a rhai'n deetotals dwys, 
Ac ambell un am gwrw, mor feddw ac un a fu, 

'Doedd son am hyn mewn bro a bryn yn amser fy Mamgu. 


Wel, buan y darfyddo pob dyn a ffwndro'n ffol, 

A buan delo helynt hen amser gynt yn ol, 

Gwir gariad f'o mewn bryn a bro, yn lliwio'n mysg pob llu, 

A'r wlad yn rhydd, heb neb yn brudd, fel gwelodd fy 
Mamgu. 


a 








DIFYRWCH YR HEN BOBI YN 
YR AMBHR GYNT, 




























Dw canu gyda'r Tannau. 





1. 


Bu'n edifar, fil o weithiau, 
Am lefaru gormod geiriau,— 
Ond ni bu cymaint o beryglon 
O lefaru llai na digon. 


2. 
Myfi a wn yn hysbys ddigon, 
Na bydd arnaf fawr ddiffygion, 
Tra'r ymgadwyf rhag yr arfer, 
Sy'n y byd o chwennych llawer. 


9. 


Perchen tafod a arfero 

Dd'weyd am bawb y peth afyno 

Bydd rhaid iddo wrando'n fynnych 

Lawer peth na b'o yn ei chwennych. 
4. 

Gochel fostio'n fynych, fynych, 

Y gweithredoedd goreu feddych, 


Rhag cael dannod it, yn rhydost, 
Y gweithredoedd gwaetha” wnaethost. 


5 


Pan oeddwn gyfoethog, ac heb fod yn dlawd, 
r oeddwn yn ewyrth a chefnder i bawb ; 
Pan aethum yn dlawd ac ì fyw mewn dylêd, 
Nid oeddwn yn ewyrth na chefnder i neb. 


J. D. Lewis, Argraffydd, Gomerian Press, Llandyssul. 





